GU 


ago oyd y GO SD 





HA 












GALAR-GAN 


O GOFFADWRIAETH AM 


MR. JONATHAN DAVIES, 
PREGETHWR CYFRIFOL 
PERTHYNOL I'R 
PENTRE-TY-GWYN, CEFN-ARTHAN, a BETHEL; 


A ymadawodd â'r fuchedd bresennol Mawrth y 12fed, 1831, yn y: 
35 o'i oedran, wedi llafur diwyd yng Ngwinllan ei Arglwydd 
12 mlynedd; ac a gladdwyd. yng Nghefn-Arthan yr 16 o'r un mis. 


GAN BRUTUS. 





“* Gofid sydd arnaf am danat ti, fy. mrawd Jonathan.” 





LLANWYNDDYFRI: 


ARGRAFFWYD GAN D. R. â W. REES, SWYDDRA'R. EFANGY LY DT 


X 








GALAR-GAN. 


1. E»EN-RHEOLWR, Llywodraethwr, 
Cadarn Ddeddfwr ydyw Iôr, 
I holl luoedd glwys y nefoedd, 
Byd a dylroedd dyfnion môr; 
Ei amcanion ydynt gyson; 
Tuag at ddynolion llawr, 
Gweinyddiadau'i ragluniaethau 
Ynt effeithiau'r arfaeth fawr. 


2 Holl drigolion byd yn gyson, 
Dan ei goron*mae pob llun, 

*Nol ei wyllys cwna yn ddilys, 

Mewn modd medrusi bob un; 
Ni wneir estyn un munudyn 

At y terfyn sy i*w hoes, 
Wedi'r tadau rifo'u dyddiau, 

EÍ i angau oll a'u troes. 


( 
ER 


3 Y mae'r teulu yn cynnyddu, 
Sy o fewn y lletty llaith, 

Y mae angau, teyrn arswydau, 
Yn dra diwyd gyda'i waith ; 
Yng nghromgellâu duon gafnau 

bedd, y mae miliynau 'nawr, 
Yn gorpbwyso heb un teimlad, 
Hyd yr adgyfodiad mawr. 


* 


4 Myrdd o langciau yn eu blodau, 
Sy yn awr yn cymryd hân, 
Heb un tegwch na phrydferthwch, 
Ond cymmysg-lwch gwael dilun ; 
A'r gwyryfon mwyaf prydlon, 
Fyrdd orphwyzant 'nawr mewn hedd, 
Heb eu cyfíro. yng ngwlad ango, 
Oll yn huno yny bedd. 








9 


5 Gyda'r teulu'n cyd-gymmysgu, 
Obry yn y briddell ddu, 

Ac yn gwywo nawr mewn amdo, 
Y mae cyfaill hoff a chu ; 
Angau digllon a ddaeth heibio, 

I ddyrnodio hwn i lawr, 
A'r adeilad hoyw syrthiodd, 
Yn rhyferthwy'r storom íawr. 


6 Jonathan Dafis, athro medrus 

Geiriau Duw am flwyddau maith, 
A ddiengodd o'r tymhestloedd, 

Gan gyrhaeddyd pen eidaith; 
Haul ei Íywyd a fachludodd, 

Pan gyrhaeddodd hanner dydd ; 
Ac o'i golli mae niferi 

O ffyddloniaid 'nawr yn brudd. 


7 'Nol cynlluniau a threfniadau 

Arfaeth forau'r Brenin mawr, 

Chwythwyd bywyd ìdd ei yspryd, 
'[“wynodd arno nefol wawr ; 

Yn ei fynwes rhoed yn gynnes 
Farwor tanllyd allor Duw, 

O waelodìon pyllau dyfnion 
Codwyd ef i'r lan yn fyw. 


& Yr awelon pêr hyfrydlon 
Ddaethant o Galfaria 'mla'n, 
Nesi Dafis yn dra hwylus 
Brofi melus wres,y tân ; 
Rhoes ei hunan oll yn gyfan 
I wasanaeth pur eì Dduw, 
Ac o'i lwybrau ef ni thrôai 
At deganau tra fu byw. 


9 Yn dra buan trôai allan, 
Yn y Winllan weddus wiw, 
I gyhoeddi doniau Iesu, 
A dyrchafu gras eì Dduw ; 
Ar y caerau efa safai, 
' A chyhoeddai'n uchel ma's, 
Am oludoedd mawr y nefoedd, 
A dyfnderoedd moroedd gras. 








4 


10 Yn y Pentre”, yn y Cefen, 
Ac yn Bethel lawer gwaith, : 
Bu'n traddodi'r gennadwri,— 
Crist a'i holl drysorau maith ; 
Ac ŷn Salem yn Llanddyfri 
Bu'n cyhoeddi doniau'r groes, 
Mawredd person y Messia, 
Ing a gwasgfa'i angau loes. 


11 Yn ardaloedd llon Llanwrtyd 
diferodd wlith y nef, 

Lle mae ffryndiau "nawr mewn galar 
Am ei ymadawiad ef. 

Cofir yng nghymdogaeth 'Eabor 
Am odfeuon melus iawn, 

Pan o dan y wawr nefolaidd, 
Rhoed mynwesau gwag yn.llawn. 


12 Deuddeg mlynedd yn gyfannedd 

Bu'n anrhydedd mawr i'r gwaith, 

Ac ni pheidiodd gyda'i orchwyl 
Nes gorphenodd ef ei daith ; 

Daliodd faniar fawr y nefoedd, 
Bloeddiodd.gongcwest Iesu glân, 

A chymhellai bawb o'r llwythau 
'Wneud eu gorau'i dynnu mla'n. 


13 Fel pregethwr ac esboniwr, 

A mylyriwr geiriau Duw, 

Un tra medrus ydoedd Dafis, 
Tra fu yn y byd yn byw ; 

Ac o'i enau ni ddifeiai 
Amgen geiriau gweddus iawn, 

Ei 'madroddion oent yn gyson 
Am drysorau gras yn lluw, 


14 Ond er doniau, add urniadau, 

A mwynderau o bob rhyw, 

Angau elyn a'i cyrhaeddodd, 
Rhoddodd iddo farwol few ; 

Er ymdrechion pob meddygon, 

_ Trwy eu mhoddïon i'w wellhau, 

Lawr i'r gromgell ^r aetli'y babell, 
Am nad ydoedd i barhau... 








5 


15 Yn ei gystudd "roedd yn ufudd, 
I drefniadau mawr y nef, 
air o'i enau ni ddywedai 
'N groes i'w ragluniaethau ef; 
'R athrawiaethau a bregethodd 
Ef i*r bobloedd ym mhob man, 
Oent ei gysur dan ei ddolur, 
Pan yn llesgaidd iawn a gwan. 


” 


16 Pan y crynent y colofnau, 
Acy deuai'r tŷ i lawr, 
Pan yn swn pistylloedd cryfion 
Afon yr Iorddonen fawr ; 
Bloeddiai maes ei fuddugoliaeth, 
““ Iechydwriaeth gwaed yr Oen,” 
Cafodd forau.mewn gororau, 
Heb ddim loesau mwy na phoen. 


17 Aradenydd gwawr y bywyd 

Hedeg wnaeth ei yspryd ef, 

Heibio i emmau'r uchelderau, 
G leuadau mawr y nef; 

Trwy y llennyrch pell wybrennol, 

ros y caerau cedyrn fry, 

Yr ehedodd tuag adreu, 

At y lluoedd yno sy. 


18 Y mae'i ddagrau a'i ofidiau: 
Yn ganiadau llon yn awr, 
Mac eì degwch a'i brydferthwch 
Fel liewyrchiad borau wawr 
Anfarwoldeb mewn newydd-deb, 
Welir heddyw yn ei. wedd, 
Ac mae'n canu'n uchel uchel 
Glodydd i Dywysog hedd, 


19 Peidia golau y llusernau, 
Hauliau a lleuadau llon, 
Sycha'r dyfroedd yn y moroedd, 
Cyn darfyddo'r anthem hon; 
Melus ydyw'r Haleluia R 
A ddyrchafa ef i'w Dduw, 
Peiaidd heiyd ydyw'r adsain, 
Yn y breswyl dog a gwiw. 














6 


20 Ond yng ngwaelod distaw'r beddrod, 

Mae ei babell el yn awr, 

Mewn ystafell gul a thywell, 
Lle ni ddont belydrau'r wawr; 

Mwy nis gwelir mewn areithfa, 

, Mae ei dafod wedi'i gloi 

Yn y gadwyn fawr haiarnaidd, 
Rwyma el nad dichon troi, 


21 Ond daw borau tawel golau, 
Ffy cymmylau du y bedd, 
Dryllir llyffetheiriau angau, 
Daw myrddiynau maes mewn hedd ; 
Bloeddia udgorn mawr y Duwdod 
Uwch y beddrod yn y man, 
Codir miloedd o'r tommennau 
A*r pydewau du î'r lan. 


29 Er bod priod a pherthnasau 

Nawr mewn dagrau ar ei ol, 

Pe cai fyrdd o fydoedd cyfain 
Ni ddychwelai attynt nol; 

Y berthynas hoíf a dorrwyd, 
Rhwygwyd c'lymmau agos iawn, 

Ac o'i golli mae mynwesau 
Mewn gofidiau dwys yn llawn. 


93 Y mae'r weddw a'i hymddifaid 

Dan y llenni duon 'nawr, 

A chan bwysau y gwasg feuon 
Mron a chael ei llethu lawr; 

Ond rhaiddiddi hi foddloni 
1 drefniadau Bren'n nef, 

A gofalu peidio rhoddi 
Dim yn ynlydiddo ef. 


94 Tad ymddifaid bach a gweiniaid, 

Barnwr gweddwon ym mbob man 

ydyw'r Duwdod mawr tragwyddol, 
Ef a'u cynnal oll i'r lan; 

Rhodient hwythau yn eìddeddfau, 
Gan ei ddilyn Irwy eu hoes, 

Try eu hwylo hwy yn ganu, 
Wrth ddynesu at y groes. 











ysgo 


4 


95 Y mae tad a mam-yng-nghyfraith 

Wedi'u clwyfo'n hyn o waith, 
Colli mab a cholli cyfaill 

Fu'n y teulu flwyddau maith; 
Gyda Morgans,cyd-lafuriai, 

Ond zwahanwyd hwynt yn aŵr, 
Ac ni ehyfarfyddant etto 

Hyd lewyrchiad borau'r wawr. 


26 Y mae tad a mam mewn llefain, 

Ar ol plentyn anwyl cu, 

Y mae brawd, y niae chwiorydd, 
Mewn och'neidiau mawr yn llu, 

Y mae eglwys Cefen-Arthan, 
'Nghyd â Phentref-y-tŷ-gwyn, 

'Nawr mewn alaeth trwm a hiraeth, 
Am y rhwygiad chwêrw hyn. 


97 Ond ewyllys fawr y Duwdod 
doedd ei symmudiad ef, 
Gweddus iawn i bawb ymostwng 
I drefniadau doeth y nef; 
'N ieuangc daeth yn d'wysen addfed, 
Ac â'r crymman dorrwyd 'lawr, 
Er ei blannu mewn tir newydd 
Draw. yn nhragwyddoldeb mawr. 


28 Byth nis gwelir ef ond hynny 

Gyda'i deulu ar y llawr, 

Nac mewn Pulpid yn cyhoeddi 
Doniau Iesu'r Brenin mawr; 

Nac mewn unrhyw gyfeillachau, 
Gyda brodyr anwyl iawn, 

Yn ymddiddan am y cariad, 
Gynnwys ras y nef yn llawn. 


29 Yn yr annedd ddu gorweddi, 
Ac y llygri, gyfaill cu, 
*Mron heb wybod un diwrnod, 
*T'h droed i'r beddrod oer a du, 
Er pob doniau, addurniadau, 
A gwybodau helaeth iawn, 
?Wedi'i briddo yng ngwlad ango”, 
Heb ei gyffro yno câwn- 





8 


â 





30 Bobdmunudyn y mae'n estyn; 
Y meddylfryd llesgedd hwn, 

At yr awr *'ro'it yn ymadael, 
Ac yn gadael baich dy bŵn ; 
Gwel'd dy lygaid llon yn pylu, 


Gwel'd dy chwythu yn gwanhau, - 
Gwel'd yr oer-chwys ar dy ruddiau, 


Twrf yr arfau'n chwarae'n glau. 


81 'Roedd yn ddynyn llon a gwisgi 
Athraw heini'yn eiddydd, 
Ond ynawr mae wedi'i golli, 


Ac yr awrhon llygredigaet 
Yw ei etifeddiaeth ef, 

Yn,y gweryd y gorphwysa," 
Nes disgyno Duw o'r nef. 


92 Etto siglir caerau'r boddrod, 

Dryllir teyrnas angau du, 

Daw anwyliaid Iôr i fynu, 
Mewn gogoniant mawr yn Ílu 

Gwisgant mwyach anfarwoldeb, 
A theyrnasant mwy mewn hedd, 

Wedi d'od yn rhydd o*r gadwyn, 
A chael congcwest ar y bedd. 





A than gloiau'r bedd yng nghudd; 


ŵ 





Db. R.a W. Rees, Argraffyddion, Llanymddyfri, 








Ŵ 
Ì 
FE 





